Fel yr oeddwn i’n rhodio’r gauaf 

Ddydd Mawrth diwedda’ o ddyddiau’r byd, 
Mewn lle isel dau goedwig daweì, 

Lìe eiyw’n i ddwy’n ymgomio ynghyd: 
Nesu wnes i nês nês atynt, 

Nes oeddwn i yn y lle a’r man ; 

Pwy oedd yuo yn ymgomio, 

Ond t’ anwyl gariad gyda’i mam. 


Fy anwyl eneth, ti sydd yma, 

Gyda mi â’th ddwylaw’n rhydd, 

Yu lân dy drwsiad, y hardd d’ oeodiad, 
A miuau am dy fatshio sydd; 

€ai fountio’th geffyl fy nghangea gynil, 
A gweision syful iawn i’w arin, 

Ä. golud bydol, sef aur melynion, 

Ao arian gioywon wrth dy gìun. 

90 


2 


Pe cawn i ranau gwiedydd India, 

Sidan Pem». aur reriw, 

Gwell geny ’r raaT» wyf yn ei garu, 

’R wyf finau am sefyll iddo’u driw; 

01 ai fel yna ’r wyt ti’n darparu? 

Cei g’weirio ’th wely ar bigau’r drain, 

Oni choeli ’m geiriau bydd chwerw’r chwarec 
Os mentri gyda'r Bacbgen Main. 

Gyda’r Bachgeu Main mi fentraf, 

Mam, a d’wedyd i chwi’r gwir; 

Gadawai’r moddíou i’r cybyddion, 

A mentraf gyda blodau’r Sit; 

A’i wyneb purwyn a’i wallt melyn, 

Ac ar ei rudd y mae dwy rôs, 

A gwyn ei byd y ferch a fyddo 
Ỳu ei freichiau’n cysgu’r nos. 

Os aeth fy nghariad yn rahell dros foroeddi 
Fe’m gadawodd ar y lan, 

Dewi Saut ro’ rwydd-deb iddo, 

Ac a’i cyf’rwyddo yn mhob man; 

’Dai ddim i wylo chwaith na becsio, 

A T ao i grio ar ei ol— 

Os ydyw ef yn dygwydd imi, 

Daw f’ anwyl gariad eto’n ol. 

A’i law ei hun ’sgrifenai lythyr, 

Ac ar ei gefn ’r oedd têl o gŵyr, 

Ac nid oes dim yn tori ’nghalon 
Ond ei ddarllen fore a hwyr: 

Ynddo ef y mae tair llythyren, 

Y rhai sy’n myn’d a’m pryd a’m gwed% 

Ac oni ddaw e’n ol i’w spelio, 

Y rhai’n. a’m gyr i waeiod bedcl 


90 



CARWRIAETH 

NANT TR ODTJST, 


Mëwn tawel fan ar lan V nant 
Ces fwyniant hëfo meinwen, 

A’i chwmpeini lili lân 

Dan frigau mân y fedwen, 
Mewn île cysgodawl dawel fan 
ö’r golwg dan y geulan, 

Lie tardd ffyuonau gloewoa g!ân 
O’r geiltydd illtiog allan. 

Sain y dŵr sy’ yma ’n ben 
Yn treiglo’n ol i’w drigle, 

’Does achos ofni clywed sen 
Fu rhwng fy Ngwen a mina*, 
Gan drwst y dwr sy ’n dod i law? 

O’r uchder mawr yn disgjn, 
Oddiar y graig i’r isel bant 
Sy’n ngwagle Nant yr Odyn. 

Pan byddwyf fi a deuliw’r caa 
Yn eistedd dan y fedwen, 

Yn fynych iawa gìywed cawn 
Leferydd ìlawn mwyaìchan^ 

90 


â 


4 


Yn canu ’n bêr ar frigau pren, 

Nea tynu Gweu a rninau 
I eistedd dan y fedvren fraith, 

1 wraodo ’i pheraidd leisiau. 

Yk adar bach o anagylch hon 
Sydd oll mor lloa eu llafur, 

Yn cunu ’n bêr ar frigau ’r coed 
Ni ches i ’rioei fath bleser; 

Pe cawn i gynyg yma ’n awr 
Àr balas mawr y Brenin, 

Myfì ddewiswn fyw mewu pant 
Yn ymyi Nant yr Odyn. 

Tra byddo calon dan fy mron, 

A thra bo llong yn hwylio, 

Tra bo daear dan fy nhraed, 

A thra bo ngwaed i ’n treiglo, 

Tra psro ’r haul a’r siriol sêr, 

Tra treiddio môr trwy ’m hesgyrn, 
Mi gara ’r fereh sy ’n byw mewn paut 
Yn ytnyl Nant yr Odyu. 


JLrgrafwyd gan H. Ilumphreys, Luernarfon. 
90 



